


ee 


Y ffordd i lwyddiant yn y byd, 
A'r gwynfyd yn yr Un 





CAN NEWYDD 
A CHYFEIRIAD AT BI HAWDURDOD, 





“O bwys i bawb os pwysig byw.” 


Mae'r palas hardd daearol 
A'i gyfoeth o bob rhyw, 

Yn eiddo i'r ddynoliaeth, Gen. 1. 
O roddiad grasol Duw ; 

Duw hefyd a gymerodd 

— Y trymaf waith ei hun, 

Gan adael gwaith oedd ysgafn, 

I fod ar ysgwydd dyn. 


Mae'r ardreth rodd y Crewr: 
Ar balas mawr y byd, 
Yn syndod i holl fodau 
Rhesymol Duw i gyd; 
Ei ardreth ydyw caru Deut.. 6. 
Yr Arglwydd Dduw ei hun, 
A. charu ein cym'dogion 
Fel carem gael bob un. [ 


Duw hefyd rodd addewid, 
Sydd hyfryd i'r holl fyd— 
Fod amser hau a medi Gen. 8. 


I ddyfod yn ei bryd; 


Mat. 22. 








ŷ 


Ond eto dylem gofio 
Fod ammod iddi hi,— 
Os drwg a fydd ein cyflwr, 
Nis gall fod hon i ni. 


I'r duwiol mae'r addewid 
O'r bywyd gydd yn awr, 
A'r hwn a bafa hefyd 
V'r tragwyddolfyd mawr ; 
Fe ddywed yr hen Feibl 
Âm gamwedd dynolryw, 
Y tro'nt dymborau'r flwyddyn 
Yn erbyn pawb i fyw. 


Gan fod pechodau dynol 
Yn attal grasau Duw, 
Yn arfog deuwn allan 
T'w hymlid oll wrth fyw ; 
Mae'n warthus i'r ddynoliaeth, , 
Fod ei ehamweddau hi | 
Yn attal yr addewid 
A roddodd Duw i ni. 


A'r pechod mwyaf gwarthus 
O'r holl bechodau yw, 
Rhoi rhent y byd i arall 
Yn llei'r unig Dduw ; 
Ond talu rhent i arall 
Yw arfer ddrwg y byd, 
I wag ddych'mygol dduwiau, 
Diallu, dall, a mud. 


Mae talu rhent i arall, 
Neu ranu hwn un pryd, 
Yn tori prif orchymyn 
A roddodd Duw i'r byd ; 
Am hyn nis gallwn ddysgwyl 
Tymhorau braf i fyw, 
A iechyd a chysuron, 
Wrth dori deddfau Duw. 





Deut. 11, 


1 Tim, â. 


Jer. 5. 


Haggai 1. 


. 


Esay 44. *ŵ 
2 Bren. 23. 

j^ 
Jer. 10. 


Mat. 22. 


'Lef, 26. 





3 


Ni fyn yr Hollalluog 
Ddim bod yn un o dri; 
Gwelwch ei orchymyn, 
A'r mwyaf ro'dd i ni— 
““ Na chymer dduwiau ereill, 
: I ddyfod i'm gwydd I, 
Myfi yw pen y teulu, N 
Myfi a wnaeth eich tŷ. | 


Am hyny, O gym'dogion, 
Edrychwch ar yr I 
Unigol, nid lluosog, 
Hawdd canfod, ydyw hi; 
Ond am athrawiaeth Trindod, 
Aeth dros derfynau I, 
I waeddi yn lluosog, 
Rhowch oll y rhent i Dri. 


Mae tori'r prif orchymyn, 
Yn tynu barnau Duw, 
Yn lindys ac yn loeust. 

A chenllysg garw ' rhyw; 
Prif rwd yn nghyd a malldod, 
A melldith hefyd, clyw, 

Os gwrthod wna dynoliaeth 
A thalu gofyn Duw. 


Tri deg o freniniaethau 
A. welwyd ar un pryd, 
Yn gwrthod talu'r ardreth 
I wir berchenog byd, 
Er bod eu breniniaethau 
Yn hyfryd lei fyw; 
Er hyny gwrthod wnaethant 
A thalu rhenti Dduw/ 


Am hyn, y gwir berchenog 
A. dyngodd yn ei lid, 

Y mynai ef eu symud 
Fel teulu ffwrdd i gyd ; 


Exod. 20. 
Esay 45. 
Dent. 6. 
Galat. 3. 


Deut 28. 


Josua 12. 


Exod. 9. 


Num, 33. 


Josua 1, 





Â; 


Ac felly darfu wneuthur— 
Rhodd Israel yn ei lle; 
'Roedd tadau'r genedl yma 

Yn talu iddo fe. 


Os talu wnawn yf ardreth, 
Yr hyn â orynjDu, 
Cawn iechyd a chysuron, 
A digon gauddo i fyw ; 
Acfelly gellir dysgwyl 
Tymhorau braf mewn pryd, 
I hau a medi hefyd 
Hyd oesau ola'r byd. 


Deut, 11. 


Pan ddelo hi yn ddiwedd 
Ar hau a medi'r byd, 


Bydd Duw yn mynu cyfrif Mat, 25 


A'r teulu ar y pryd. 

Gwyn fyd y rhai fu'n talu, 
Tra yma, ofyn Duw, 

Cânt fyd yn llawn dedwyddwch, 
Cânt nefoedd byth i fyw. 


A'r barnwr rydd anerchiad 
I deulu'r aswy law, 
A. hono mewn awdurdod, Mat. 25. 
Nes llanw yr oll â braw— 
“ Ewch chwi rai melldigedig, 
At ddiafol, gelyn Duw, 
Cynghorion hwn a wnaethoch 
Ar hyd eich hoes wrth fyw.” 


Machynlleth | J. ROWLANDS. 





a. 


Adam Evans, Argraffydd, Machynlleth. ', 








